TYSTIOLAETH  Y SANT. 


Yn  hìr  mewn  tywyllwcb  y bum  i yn  byw, 

Heb  wybod  oud  ’chydig  am  lewyrch  íy  Nuw  ; 
Cymmerai8  fy  arwain  ar  antur  o hyd, 

Yn  nheyrnae  y t’wyllwoh,  gan  lampau  y byd. 

Ond,  diolch,  cyfododd  yr  haulwen  î’r  làn,, 

Fu  gynt  yn  goleno  pob  un  i’r  un  man  ; 

’Rwyf ’nawr  yn  ei  goleo,  yn  gweled  fy  mraint, 

Can’s  gwybod  wyf  bellach.fy  mod  gyda’r  Saint. 

Cred  rhai  anwybodos  mai  haulwen  yw’r  lloer, 

Ac  hefyd  mai  gwreaog  y w'r  hyn  eydd  yn  oer ; 

Ac  felly  dibrisîant  olenni  en  Duw, 

Oan  aros  inewn  t’wyllwch  ac  oerfel  i fyw. 

Ond  niinnau  a gefais  oleunl  mewn  pryd, 

A chrefydd  sydd  lawer  fwy  gwerthfawr  na’r  byd  ; 
Duwioldeb  a gefais— ní  wadais  ei  gryni, 

A’i  doniau  a’i  nerthoedd  rydd  bleser  mawr  im’. 

AIi  ífo’is  o’r  tywyllwoh  wrlh  lewyrch  y sêr, 

A chwrddais  â’r  porthor  wrth  borth  teyrnas  Nér ; 
Derbyniwyd  fl’n  henddyn,  a chladdwyd  fi’n  fyw, 

A chodais  o’m  bedydd  yn  blentyn  i Dduw. 

I>erbyniai8  o’r  Y shryd  ey’n  rhoddî  rhyddhad, 

A dysgais  yn  fuan  i waeddi,  “ Fy  Nhad;* 

Ac  yntati  sy’n  caru  ei  bîentyn  roor  fawr, 

Nes  rhoi  y teganan  bachgenaidd  i lawr. 

’Rwy’n  faîch,  ac  yn  ddedwydd,  a’m  gwynfyd  ^rllaw  ; 
Gadawais  l’r  t’wjdlwch  fy  nj'ohryn  a’m  braw  : 

Nid  ofnaf  mo  angeu, — nid  ofnaf  mo’r  bedd, 

Yr  oll  a gaf  yno  yw  huno  roewn  hedd. 

Mae  ’Nhad  yn  fy  ngalw  5 “ Dewch  allan,’’  medd  ef ; 
’Rwyf ’nawr  Jm  elch  gadael,  gan  gychwyn  i dref. 
Mae’r  hyd  yn  fy  ngwatwar — gwatwarent  eu  rhan, 

Af  drosodd  i Seion  o’u  swn  yn  y man. 

Merthyr,  Mehefin  28,  1850.  J.  Dayis. 


J.  DAVIS,  ARGEAPFVUÜ,  MERTHYB. 


UPB 


